a 


a” 


í 


| CAN NEWYDD, 


enw 


Yn dangos mawr niwaid Pechod,ac er annogaeth 


ibawb Weddïo am Drugaredd. , .., 
——— Etc 


€&anu 3 (cbavs 0a (LLianus, 


—— (000 — 
Cenir ar “ BRYNIAU'R WERDDON.” 
—.—_ 
bu î gyd trwy'r gwledydd, 
A'r trefydd, yn ddi drai, 
Gweddïwn am drugaredd . 
Yn llwyredd i'n gwellhau: 


Cyhoeddi mae'r Ysgrythyr 


Yn eglur iawn i ni, 
Daw ar yr annuwiolion 
Echryslon boen a chri. 


2. Mae Brenin nef yn gwgu, 
Gan hogi ei gledd o hyd, 
Gan fygwth marwol ddyrnod, 
Am bechod. ar y byd: 
Fe ŷr yr annuwiolion, 
Gwybyddwn oll bob rhai, 
i'r llyn o dân sy'n llosgi, 
I boeni am eu bai, 


3. Mae effaith codwm Eden 


O hyd ar ddynol ryw, 


A. phechod mawr ysgeler 


Yn tynu digter Duw; 


Drwg ydyw o'r dechreuad, — 
Ei ddeiliaid sydd yn ddwys 
Yu myned (wrth ei ddilyn) 
I boenau mawr o bwys. 


_ 4. Am bechod, gŷrwyd Adda 
I maes o Eden ardd, 


F 


—_ 


î 








2 
Fe ga'dd lafurio'r ddaear, 
Vn lle Paradwyshardd: 
Aeth pechod ag angylion: 
O'r nef i letylawd'y 
Fe yrodd €ain ynddigllon 
: Lladd ei anwyl frawd, 


























5. Am bechod niawr.a wnaethpwyd, 

Fe foddwyd yr hen fyd; 

O achos pechod Balaam, 

Llefarodd Asên fud: 

A phechod oedd yr achos 

Fu'n peritynu tân... 
O'r nef, i losgi Sodom, 
A'i meibion fawr a mân. 


6. Trwy bechod, gwerthodd Esau 
Ei enedigaeth-fraint; AN 
Trwy bechod, 'r oedd Manasse, 

Mewn llid, yn lladd y saint: 

A phechod foddodd Pharo, 

Oedd frenin gwych ei ryw,. 

Pan oedd yn meddwl dial 

Âr blant santeiddiol Duy, 


7. Trwy bechod; daeth ynewyn” : 

I dref Samaria draw, Y TU ON 
Ne's gorfu'r gwragedd, fwyta. 

Eu plant, mewn cur a braw: 
Trwy bechod, daeth drwg ysbryd 
Ar Saul, i friwo ei fron; y 

A phechod, yrodd Israel , 

Yn gaeth i Babilon, 


8. Ei bechod, grogodd Haman, 
O! 'r fath aflawen lid! FU 
Ei bechod, yrodd Herod: , 

Yn bryfed gwael i gyd:. 











3 


Ei bechod, yrodd Deifas 

I uffern draw yn drist; 

A phechod wnaeth i Judas 
Fradychu Iesu Grist. .._.: 


9. Ni bu erioed un dïal, 
Na rhyfel, mewn un rhan, . 
Nad pechod oedd yr achos 
_ A'u gyrodd hwynti'r fan: 
Gelyniaeth mewn goleuni, 
Rwy'n synu yn awr wrth sOn, 
Yw pechod meibion dynion, 
P'le byma' o'r byd ybon'. 


10. O gwelwn y fath drallod; 
Wnaeth pechod yn y byd, 
A. gwaeddwn am drugaredd 
Duw gweddaidd oll i gyd, 
Tra byddo Balm rhag niwaid 
Yn Gilead ini i'w gael, 
A llais efengyl Iesu 
Yn gwaeddi, De svch, rei €wael, 


11. O gwiliwch, a. gweddïwch 
Am heddwch Duwehyd; 
De'wch, de'wch i "mofyn. swcwr 
Ein Prynwr mawr mewn pryd,, 
Cyn delo Duw i dywallt 
Ofnadwylidilawr; 
Ni phery'r byd, na'i bleser, 
Na'i fwynder, ini fawr. 


12. Pe cawn drysorau'r India, . 
A phob pleserau sydd, 
Hwynt oll yn afon angau 
A dawa'n bronau'n brudd. 


Mil gwell bydd Iesu'n briod... 


Ryw ddiwrnod mawr addaw; 






































4 
Dihangol yn dragwyddol 
A fyddwn yn ei law. 


13. Fe arddal Crist ei weision, :: 
Yn gyson oll i gyd, 
(Ar unwaith) a'i forwynion, 
Pan byddo' n barnu'r byd; 
Hwy gânt dragwyddol wynfyd, 
A. llawnfyd, heb ddim llai, 
Pan byddo' r rhai drygionus 
Yn boenus, am eu bai. 


14. Bydd gweision Duw bendigaid, 

Mewn môr o gariad maith; 

Wrth weled ei ogoniant, 

Hwy ganant am y gwaith; 

Hwy floeddiant Haleliwia 

Vr Oen o'i farwol glwy'; 

Pwy ŵyr na welir ninau 

^N cyd-ganu gyda hwy. 


15. Ducd Ilwyddiant i^r seland, 
A'i threigl yma a thraw, 
 X ddwyn rhai pell yn agos, 
Vn lluoedd ar bob llaw: 
Boed caethion yn dychwelyd 
F'w rhyddid o bob rhyw; 
Doed llu o feddiant Satan 
O dan drugaredd Duw. 


16. Ar fyr daw'r hyfryd forau; 
â'r seintiau uwchlaw'r sêr,— 
Cânt dreulio tragwyddoldeb 
Yn hynod foliant Nêr: 
Gweddïwn ninau'r awrhon, 
'Tra byddwn îs y nen, 

Am gael eu cwmni hyfryd 
Mewn gwynfyd mawr;— Aimên, 






